Galargan ar ol y Mochyn Du. 





OLL drigolion broydd a bryniau, 

Dewch i wrando hyn o eiriau, 
Fe gewch hanes rhyw hen fochyn 
A fu farw yn dra sydyn. 

O! mor drwm yr ydym ni! 

O! mor drwm yr ydym ni! 
Y mae yma alar calon 
Ar ol claddu'r Mochyn Du. 


Beth oedd achos ei afiechyd ? 

Beth roes derfyn ar ei fywyd? 

Ai maidd glas oedd achos angau 
* I'r hen fochyn i fyn'd adre'? 


O! mor drwm, &c. 


Fe 'rowd mwy o faidd i'r Mochyn 
Na all'sai 'i fola bach e' dderbyn ; 
Yn mhen 'chydig o fynydau 
Dyna'r mochyn yn myn'd adre. 


O! mor drwm, &c. 


Rhedodd Deio i Lwyncelyn, 
Mofyn Matti at y Mochyn ; 
D'wedodd Matti wrtho'n union 
Gall'sai 'i droi ef heibio'n burion. 


O ! mor drwm, &c. 


Gweithiwyd iddo fox o dderi, 
Wedi ei avzmmo a’ berarogli ; 

Ac fe dorwyd bedd ardderchog, 
I'r hen fochyn yn Ngharngoediog. 


O ! mor drwm, &c. 











2 


'Mofyn Aearse o Aberteifi, 

A cheffylau i'w gario fyny— 

Y ceffylau yn llawn 1014771749 — 

'R oll ìi ddangos parch i'r mochyn. 
O ! mor drwm, &c. 


Y Parchedig Will Twm Griffy 

Ydoedd yno yn pregethu ; 

Pawb yn sobr anghyffredin, 

?Roll i ddangos parch i'r mochyn. 
O ! mor drwm, &c. 


Matti Joseph, Peggi Wili, 

Ydoedd yno yn blaenori ; 

Pawb o'r teulu yno 'n canlyn, 

Roll i ddangos parch i'r mochyn. 
O! mor drwm, &c. 


Pawb yn gryno ddaethant adre', 

Oll â'u napcyn wrth eu penau, 

Ac yn wylo'n anghyffredin, 

Roll i ddangos parch i'r mochyn. 
O ! mor drwm, &c. 


Edrych fyny ar y bachau, 

Gwel'd hwy'n wag heb yr ystlysau, 
'Dim un tamiad ro'i ì undyn— 
Colled fawr oedd colli'r mochyn. 


O ! mor drwm, &c. 


Melus iawn yw cael rhyw sleisen 

O gig mochyn gyda'r daten, 

Ond yn awr rhaid byw heb hwnw— 
Y Mochyn Du sydd wedi marw. 


O ! mor drwm, &c. 


Bellacb, rydwyf yn terfynu 

Nawr, gan roddi heibio canu, 

Gan ddymuno peidiwch dilyn 
Siampl ddrwg wrth fwydo'r mochyn. 


O! mor drwm, &c. 


a 


J 


A LAMENT 
At the sudden and untimely Death of 


—-THE MOCHYN DU.— 


AA LL you people come and listen, 
'Tear-drops in your eyes will glisten ; 
Pain will now your hearts be rending 
At our Mochyn’s sudden ending. 


O! how sad indeed are we, 
O ! how sad indeed are we, 
There was grief and tribulation 
When we lost the Mochyn Du. 


What did cause the termination 
Of our Mochyn’s pilgrimation ? 

- Was it too much wash or barley 
That did waft her home so early ? 


O! how sad indeed are we, &c. 


Yes, the truth we must be telling—- 
Too much grain her stomach swelling, 
She got very ill and poorly, 

Closed her eyes and went to glory. 


O! how sad indeed are we, &c. 


Quickly, Dai ran to Llwyncelyn, 
Fetching Matty to the Mochyn ; 
Matty said, to our great horror, 

That the Pig could not recover ; 


QO! how sad indeed are we, &c. 


Then we bought a polished coffin, 
Silver knobs and velvet trimming ; 
And a Vault with bricks and mortar 
In the churchyard we did order. 


O ! how sad indeed are we, &c. 














4 


Then we sent to Isaac Thomas 
For his hearse, which is so famous ; 
And for horses black as mourning 
For to drive our poor old Mochyn. 
O! how sad indeed are we, &c. 


Then the Reverend Thomas Griffiths 
Came to read the funeral service ; 
All the people there were sobbing 
At the funeral of the Mochyn. 
O! how sad indeed are we, &c. 


Mary Jones and Peggy Williams 
Led the way in solemn silence ; 
All the people in the county 
At the grave were weeping plenty. 
O ! how sad indeed are we, &c. 


Then we went home nice and tidy, 

Each one’s heart was very heavy ; 

But the girls were crying shocking 

'Cause they'd gone and,lost the“Mochyn. 
O! how sad indeed are we, &c. 


Then we looked with painful feeling 
At the hooks upon the ceiling — 
Not a single side of bacon :— 
'Twas a loss to lose the Mochyn. 
O! how sad indeed are we, &c. 


Very nice to have for dinner 

Is some bacon and potater— 

Now, alas! we'll have to want it, 

For our Mochyn's kicked the bucket. 
O! how sad indeed are we, &c. 


Now my friends, my song is ended, 
Note the warning I’ve intended :— 
Mind to act with great discretion 
When you go to feed your Mochyn. 
O ! how sad indeed are we, &c. 





